WicipediA 

Rwmaneg 


Rwmaneg (Rwmaneg: românä ) yw iaith genedlaethol 
Rwmania a Moldofa. Mae'n perthyn i'r ieithoedd 
Romáwns yn y teulu Indo-Ewropeaidd o ieithoedd. Mae 
tua 24 miliwn o bobl yn siarad yr iaith, yn bennaf yn 
Rwmania. Mae Rwmaneg yn nodweddiadol am fod yn yr 
unig iaith Romáwns i gadw olion o ogwyddiad Lladin. 
Mae hi'n iaith sydd wedi'i dylanwadu'n fawr gan yr 
ieithoedd Slafeg. 

Moldofeg 


Yn ystod y cyfnod Sofietaidd ym Moldofa, cyfeiriwyd at 
yr iaith frodorol fel Moldofeg (jiHMÖa MonflOBeHíicK3) yn 
hytrach na Rwmaneg, ac fe'i hysgrifennwyd gyda'r 
wyddor G yrilig yn hytrach na'r wyddor Ladin. O 1989, yr 
wyddor Ladin sy'n cael ei defnyddio yn Moldofa fel yn 
Rwmania, ac fe ddefnyddir y ddau enw, Rwmaneg a 
Moldofeg, i gyfeirio at yr un iaith. Yn Transnistria er 
hynny, ble mae'n un o'r ieithoedd swyddogol, enw'r iaith 
yw Moldofeg, a defnyddir yr wyddor Gyrilig o hyd. 

Tu hwnt i Rwmania a Moldofa 


Siaradir Rwmaneg gan leiafrif yn Serbia, er enghraifft yn 
ardal Vojvodina. 

Oherwydd mudo, fe'i siaradir hefyd yn Israel, yn ogystal ac yn yr Eidal, Lfrainc, Sbaen, a Portiwgal. 

Yng nghyfnod Ceausescu yn Rwmania, daeth llawer o bobl o'r Dwyrain Canol i astudio yn yr wlad - mae'n 
debyg felly fod nifer sydd wedi symud yn ôl i Libanus, Syria, Palesteina, Irac, Yr Aifft, Swdan a Gwlad 
Iorddonen yn medru'r iaith o hyd. 

Ymadroddion cyffredin 

■ francezä: Ffrangeg 

■ galezä : Cymraeg 

■ englezä : Saesneg 

■ Salut! : helô! /hwyl! (Gallwch ddweud salut! wrth gyfarfod neu wrth ymadael.) 

■ Ce mai faci? : sut mae? 

■ La revedere! : da boch chl! / Hwyl fawr! 

■ Vä rog : os gwelwch chl'n dda 

■ Mulfumesc: dlolch 

■ îmi pare räu : mae'n flln gen i 


Rwmaneg (românä) 

Siaredir yn: 

Rwmania. 

Parth: 

Ewrop 

Cyfanswm o 
siaradwyr: 

24 miliwn 

Safle yn ôl nifer 
siaradwyr: 

36 

Achrestr 

ieithyddol: 

Indo-Ewropeg 

Italeg 

Romáwns 

Italeg Dwyreiniol 
Dwyreiniol 

Rwmaneg 

Statws swyddogol 

laith swyddogol 
yn: 

Rwmania 

Rheolir gan: 

Academia Românä 

Codau iaith 

ISO 639-1 

ro 

ISO 639-2 

rum (B) /ron (T) 

ISO 639-3 

ron 

Gweler hefyd: laith - Rhestr ieithoedd 







Da : ie / do/ oes etc. 

Nu : nage / naddo / nag oes etc. 



Argraffiad Rwmaneg Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 


Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 
index.php?title=Rwmaneg&action=edit). 


| Eginyn erthygl sydd uchod am Rwmania. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.o 
rg/w/index.php?title=Rwmaneg&action=edit). 

Wic.H.r Chwiliwch am rwmaneg 
-^ 

yn Wiciadur. 


Wedi dod 0 "https://cy.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Rwmaneg&oldid=10514275" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 2 Gorffennaf 2020, am 13:59. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 






























